Wajibu za Umara 

1. Kuhirimia kutoka kwenye mahali palipowekewa kuhirimia, 

kwa neno lake mtume (saw) baada ya kutaja sehemu za kuhirimia: (Sehemu hizo zimewekewa watu wa 
hapo na wasiokuwa watu wa hapo kati ya wale wanaofika hapo miongoni mwa wanaotaka kuhiji au 
kufanya Umra) [Imepokewa na Bukhari.]. 


2. Kunyoa au kupunguza, 

kwa neno la Mwenyezi Mungu Aliyetukuka: {Mtaingia-mtaingia Msikiti wa Haram 
apendapo Mwenyezi Mungu, hali ya ya kunyoa vichwa vyenu na kupurmuza} [4 


https://www.al-feqh.com/sw/nguzo-wajibu-na-sunna-za-umra 


n^za} 










O 





